


መሠረተ ትምህርት-አንዱ 


የሰፊው 


ከደነቀው አሳየ 


ኅብረተሰብ በመደብ ከተትከፈለበት የታ 
ሪክጦቅት እንሥቶ ርሀብ ፤ በሽታ ማይም 
ነት፥ እርዛት የብዙኃን መለያምልክት ሆኖ 
ናኦጅል። ለብዝበዛና ለጭቆና ዕድሜጫ መራ 
ዘም ዋነኛው ምክንያት ዮብኩኃኑ በማይም 
ነት ስንሰለት መታሠ‹ርፍ ሳይንላዊ አስቶለ 
ስብንና አህ'ራርን የዕለት ተፅለት መመሪያ 
ቸው ለማድረግ አለመቻላቸው ነው « በኪ 
ሀም መሠረት ለመብት ለነፃነት ፤ ለዕድገ 
ታቸው እንዳይታገሉ ድንቁርና መሰናክል 
ሆኖባቸው ቆይቷል ። ታላለቁ አብዮታችን 
የሶሺያሊስት ሳብደትሰብኝ ግንባታ በየአቅ 
ጣጫው ሲያያዘው ትኩረት ካደረገባቸው 
ማኅበራዊ ችግሮች አንዱ ማይምነትን ማስ 
ወገድ ሆነ ። አብዮታችን ከተቀጣጠለበት 
ማግሥት እንስቶ የመደብ ጠላቶቻችገና 
ዓለም አቀፍ ኢምፔሪያሊዝም በየአቅጣጫ 
ውና በተለያየ መልክ የከፈቱብን ጦርነት 
እስካሁንም ገና ሙሉ በሙሉ ፍጻሜ ያገኘ 
ባይሆንም የተጀመረውን የሶሺያሊስት ኅብ 
ረተሰብ ግንባታ ለማፋጠን ፤ በምንገኝበት 
የመሸጋገሪያ ወቅት ማከናወን ከሚገባን 
አበይት ተግባሮች እንዱ ማይምነትን መደ 
ምሰስ ነው ። 
ይህም በመሆኑ ከሐምሌ እንድ ቀን 1971 
ጀምሮ በመላው ኢትዮጵያ ፤ በገጠርና በከ 
ተማ ፡ በጦር ሠፈር ፤ በፋብሪካ ፤ በቀበሌና 
በአካባቢ ማይምነትን የማጥፋት ዘመቻው 
እንደተጧጧፈ ነው ። ይህ ለኅብረተሰባችን 
ከፍተኛ ጥቅም ያስገኘውና በዓለም ተደና 
ቂነትን ያተረፈው የመሠረት ትምህርት 
ዘመቻ በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠሩ ወገኖቻ 
ችንን ከማይምነት መጋረጃ ያላቀቀ ከመሆ 
ኑም በላይ የአስተሳሰብና የአሠራር ለውጦ 
ችን በማስከተል ለሰፊው ሕዝብ እስከእ 
ሁን የግንባታ ሥራየማይናቅ ድርሻ እያበረ 
ከተ ነው። 
የዚህ ታሪካዊ የሆነና አድናቆትን ያተ 
ረፈ ብሔራዊ ዘመቻ ዓላማ ምንድን ነው? 
ጠቅለል ባለ መልኩ ስንመለከተው ይህ 
ዘመቻ ማኅበራዊ ኢኩኖሚያዊና ፖለቲ 
ካዊ ይዘት ያለው የሕዝባችንን ጐስቋላ ኑሮ 


መስከረም 1975 


ሕዝብ 


ለመለወጥ የሚረዳ ፤ ከጭቶናና ከብዝበዛ 
እስከመጨረሻው ለመላተት የሚያግዝ ፤ 
ሰፊው ሠርቶ አደር ሕዝብ የጋራ ብልጽግና 
ውን እንዲያፋጥን የሚያስችለው ነጦ፡ ። 
ጓድ ሊተ መንበር መንግሥቱ ኃይለ ማርያም 
የጊዜያዊ ወታደራዊ አስተዳደር ደርግና 
የኢሠፓአኮ ሊቅ መንበር ፤ የአብዮታዊው 
ጦር ጠቅላይ አዛሻቦ የመሠረተ ትምሀርትን 
ዘመቻ በማስመልከት መጋቢት 8ተን 1972 
ባሰሙት ገግግር ፤ 
«የአጭር ጊዜ ዓላማችን ሰፊውን ሕዝብ 
ከማይምነት ማላቀቅ ቢሆንም የረጅመ፡ 
ጊቬ ፍላጐታችን ከፍ ያለ ፅውተት እን 
ዲጨብጥ ነው ። እኩልነትና ፍትሕ የሰ 
ፈነበት ባለጸጋ አገር እንገነባለን ስንል 
የነገዎቹ ሠፋፊ የመንግሥት እርሻዎች፤ 
የዳበሩ የኅብረት እርሻዎች ፤ የፋብሪካ 
ዎችና የመሳሰሉት ተቋሞች አስተዳዳሪ 
ዎች ከዛሬዎቹ ማይማን መሀከል በብዙ 
መቶሺህ የሚቆጠሩ አዋቂዎች እንደ 
ሚወጡእርግጠኞች በመሆን ነው ። የማ 


ይማን ብዛት በቀነሰ መጠን የትምህርቱ 
ጥልቀት እየቀጠለ የሚሄድ እንጂ የሚ 


ያቋርጥ አይሆንም ። ለወደፊቱ የተፋጠነ 
ፅድገታችን ደግሞ ዛሬ የምናደርገው 
ጥረት ወሳኝ ነው ። ትምህርት በማንኛ 
ውም የዕድገት መስክ ላይ ተጽዕኖ ያለው 
በመሆኑ ልዩ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ 
ነው» በማለት አስገንዝበዋል ። 
የአብዮታዊ መሪያችን ንግግር እንደሚ 
ጠቁመን ልንገነባው የምንታገልለት ኅብረ 
ተሰብ ሕልውናውን የሚያገኘውም ሆነ የሚ 
ያስከብረው በነቃ የሕዝብ ተሳትፎ ነውና 
ለዚህ ማይምነትን ማስወገድ መሠረታዊ 
ነው-።። በሠፊው ሕዝብ መካከል የሳይንሳዊ 
ፅውቀት ፤ አስተሳሰብና አሠራር እስካልተ 
መሠረተ ድረስ ፤ ሶሺያሊስት ኅብረተሰብን 
የመገንባት ፍላጐታችን ምኞት ብቻ ሆኖ 
እንደሚቀር የአብዮቱ ኃይሎች በመገንዘባ 
ቸው ለመሠረተ ትምህርት ዘመቻ ልዩ 
ግምት ስጥተውታል ። 
ሀገራችን ከውጪ ወራሪና ከውስጥ ቦር 
ቧሪ ጠላቶቻችን በየጊዜው ከሚመዘዝባት 
ሰይፍ፣ከሚሰነዘርባት ጐራዴ እፎይታ ሳታ 


ድል 


ገኝ ፤ በጦር መሣሪያ በስውርም ሆነ ፊት 
ለፊት  የሚፋለሙዋትን የመደብ ጠላቶች 
ዋን እየተከላከለች ለሶሺያሊስት ኅብረተሰ 
ብ ግንባታ መሠረት የሆነውን ማይምነትን 
የማጥፋት ተግባር በሰፋት መያያዚ የአብዮ 
ታችንን በጠንካራ መሠረት ላይ መዋቀር 
የሚያመለክት ነው ። ሶሺያሊስት ኅብረተ 
ሰብ የሠፊው ሕዝብ ንቁ ተሳትፎ የሚከሰ 
ትበትና የሚከበርበት ፤ ሠፊው ሕዝብ የም 
ርቱባለቤትየሚሆንበት፣፤ራሱን በራሱ የሚ 
ያስተዳድርበት ፤እኩልነት የሚሰፍንበት ፤ 
ዲሞክራሲያዊ አሠራር የሚነግሥበት ነው 
ና ለዚህ ዋነኛው ኃይል የመሠረተ ትም 
ህርት መስፋፋትና የማይምነት መወገድ 
ነው ። የመሠረተ ትምህርቱ ከከተማ የቀ 
በሌ ማኅበራት እስከ ገጠር የቀበሌ የገበሬ 
ማኅበራት ፤ ከፋብሪካ እስከ ጦር ሠፈር ፤ 
ከወጣት እስከ አዋቂ ፥ ወንድና ሴት ሳይል 
ለሁሉም በእኩልነት መንፈስ መዘርጋቱ 
የሚመጣው ብሩህ ዓለም ምልክት ነው ። 
የሠፊው ሕዝብ አባላት በሙሉ ከድንቁርና 
ነፃ እንዲወጡ የተደረገውና የሚደረገው 
ጥረት የታላቁ አብዮታችን የትግል ውጤ 
ትና የሶሺያሊዝም ዲሞክራሲያዊነት ገጽታ 
ነው። 

ምንም እንኳ በየአቅጣጫውና በየመስኩ 
የሚካሄደው አብዮታዊ ትግል ውስብስብና 
ከባድ ቢሆንም ሰፊው ሕዝብ በማይምነት 
የመደምሰስ ትግሉ ድል አድራጊነቱን እያ 
ስመስሰከረ ነው ። 

ኢትዮጵያ በረዥም ገናና ታሪኳና በረ 
ዥም አኩሪ ባህሏ ፤ ሰፊው ሕዝቧም ወደር 
በማይገኝለት ነፃነት ወዳድነቱ የታወቀ 
ቢሆንም እስከ አብዮቱ ፍንዳታ የተማረው 
ዜጋ ቁጥር ከመቶ ከ7---10 ብቻ እንደነበር 
ሲገመት ዛሬ በጥቂት ዓመታት ይህ መጠን 
ከመቶ 44.8 ሊደርስ መቻሉ የታላቁ አብ 
ዮታችን ጥንካሬ መለኪያና የምንታገልለት 
የፍትሕ ፤ እኩልነትና የዲሞክራሲያዊ 
ኅብረተሰብ ሕልውና መምጣት ማረጋገጫ 
ነው። 

ከዘመቻው ስለተገኘው ውጤት ስናወሳ 
ያስከተለውን የአስተሳሰብና የአሰራር ለ 
ውጥ ጭምር አብሮ መመልከት ያሻል። 


የካቲት 


ሳይንሳዊ አስተሳስብና አሠራርእጅግ አስፈ 
ጳጊ ምሆኑን ኅብረተሰባችን በመገንዘብ ዛፊ 
ከመካከሉ ለአመራር በፅጩነት የመረጣቸ 
ውን ጦገኖዥን ሷይቀር ለአብዮቱ ካላቸው 
ታማኝነት ቀጥሎ ማረጋገጥ የሚሻው ከማ 
ይምነት  መላቀቃቸውንና ለተሻለ ኑሮ 
ኅብረተሰቡን ለማንቀሳቀስ የሚያስችል ዕ 
ውተት መገብየታቸውን ነው ። የቀድሞው 
አድኃሪ የገቦ መደብ ትማሻነትን ከማይ 
ምነት ጋር አቆራኝቶ በሣቅረብ ፤ ወይም 
ትምህርትን የሕልውናው መጠቀሚያ መ 
ሣፈየ በማድረግ በደምና በእጥንት የተመ 
ሠረተ እመሯርናአሠራር እንደነበረ እስ 
መስሎ ሕዝቡን ለማሳመን ሞከሯል ። ዳሩ 
ግን የሰው ማንነት የሚረጋገጠው በሥራ 
ሲሆን ሥራም ፍፈየማ የሚሆነው ሠራተኛ 
ው ሕዝብ የሳይንስን ዕውቀት ሲቀስም 
መሆኑን አብዮታችን አሳውቆናል ። 

በ1971 መጨረሻ ገደማ የተጀመረው 
ብሔራዊ የመሠረተ ትምህርት ዘመቻ ገና 
ሁለተኛ ዓመቱን የፈጸመ ቢሆንም እስከ 
አሁን የተገኘው ውጤት ከተጓዝንበት የሶ 
ስት ሺህ ዓመታት የይስሙላ የነፃነት ጐዳ 
ፍ አንጸር ሲገመገም በጣም ከሚያኮኩሩ የአ 
ብዮታችን መሠረታዊ -ድሎች መካከል 
እንዱ ሆኖ ያንጸባርቃል ። 
























| በአለበት ብቻ ተወስኖ የማይቀር በመሆኑ ፥ 


ቀቱን ፥ ገንዘቡንና ጉልበቱን በማስተባበር 
ታላቅ ድርሻ አበርክቷል ።በመሆኑም ይህ 
አገር አቀፍ ዘመቻ ያለሰፊው ሕዝብ ንቁ 
ተሳትፎና ያላሰለሰ ትብብር ይህን የመሰለ 
አኩሪ ድል ባላስገኘም ነበር ። 

እስከ ዛሬ ለተገኘው የመሠረተ ትምሀርት 
ዘመጆቻ ድል ከሕዝብ ከተገኘው ብር 7,93 
1,190,180 ሌላ ሰፊው ሕዝብ ለደብተርና 
ለማስተማሪያ መሣሪያዎች በየጊዜው ያደ 
ረገው ዕርዳታ ፤ ለዘሣች መምህራን መጠ 
ለያ በመሥራት ፤ ምግብ በጣቅረብ ፤ ደህ 
ንነታቸውን በመጠበቅ ያበረከተው አስተ 
ዋጽኦ ከፍተኛ ድርሻ አበርክቷል ። በመን 
ግሥት በኩልም ቢሆን ለአለፉት ሁለት 
ዓመትም ዘመቻዎች ብር 16,512,951,44 
ተፈቅዶአል ። ከኢትዮጵያ ውጭ የሚገኙ 
ወገኖቻችንና እንዲሁም ልዩ ልዩ ባለም 
አቀፍ ድርጅቶች በድምሩ ብር 833,133, 
20 ዕርዳታ አድርገዋል ። ይህ እንግዲህ 
በጥሬ ገንዘብ በኩል የተደረገው ዕርዳታ 
ሲሆን በቁሳቁስም በርካታ ዕርዳታ ተደር 
ሻል ። በቁሳቁስ መስክ የተገኘው የዕርዳታ 
መጠን ወደ 6,ሚሊዮን ብር የሚገመት ሲ 
ሆን ይህም ዘመቻውን የሚያግዙ ልዩ ልዩ 
ቁሳቁሶችን ያጠቃልላል ። ከነዚህ መካከል 
300 ቴሌቪዥኖች ፥ 5880 ሬዲዮኖች ፤ 
502 ሞተር ብስክሊቶች ይገኙበታል ። 

በሠፊው ሕዝብ ሙሉ ትብብርና ተሳ 
ትፎ እስከ አሁን የተገኘው ድል ለራሳችን 
ብቻ ሳይሆን ለመላው ጭቁን ሕዝብ ታላቅ 
አርአያነት ነውና ይህ የተጀመረው አኩሪ 
ሁኔታ በበለጠ እንዲጠናከርና የሶሺያሊስት 
ኅብረተሰብን ለመገንባት የበኩሉን አስተ 
ዋጽኦ እንዲያደርግ በተለይም የተማረው 
ዜጋ ሁሉ የተጣለበት ኃላፊነት ከባድ መሆ 
ኑን ማስታወስ ተገቢ ይመስለናል ። የሕ 
ዝቡ ማወቅ ፥ መንቃት ፡ በሳይንስ አስተሳ 
ሰብና አሠራር መመራት የትግላችን ግብ 
መምታት ዋስትና መሆኑ መዘንጋት የለ 
በትም። 
ብሔራዊ የመሠረተ ትምህርት ዘመቻ 


11 በዓለም አቀፍ መድረክ ተደናቂነቱን ያተ 


ው» የሠፊው ሕዝብ ሙሉ ትብብርና ተሳ 


| ትፎ ስለአልተለየውና የተማረው ዜጋም 
እንደ? ያላሰለሰ ትግል በማድረጉ መሆኑን ከመገ 


ንዘብ'ጋር የትምህርት ይዞታና ደረጃ አሁን 





ስለአለባቸው የሁላችንም አብዮታዊናብሔ 
ራዊ ስሜትና ፍላጐት በበለጠ መቀናጀት 
ይኖርበታል ። 

በመሸጋገሪያ ወቅት ላይ የምንገኝ እንደ 
መሆናችን በየእለቱ አዳዲስ ብሔራዊና 
አብዮታዊ ግዴታዎች ከፊታችን እየመጡ 
ጊዜያችንን የሚሻሙብን መሆኑ እሙን 
ነው ። ይሁን እንጂ ለሥርነቀል የሥርዓተ 
ማኅበር ለውጥ የሰፊው ሕዝብ የአስተሳሰ 
ብና ያሠራር ለውጥ መቅደም ወሳኝ በመ 
ሆኑ በኢኮኖሚና በፖለቲካ መስኮች የተወ 
ሰዱት ርምጃዎችና የተገኙ ድሎች የበለጠ 
ተጠናክረው አስተማማኝ የሆነ መሠረት 
እንዲይዙ መሠረተ ትምህርቱ አቢይ ሚና 
ይጫወታል ። 

የሰፊው ሕዝብ ሙሉ ተሳትፎና ትብብር 
መሠረታዊ ቢሆንም በቅድሚያ ደግሞ በመ 
ሠረተ ትምሀርቱ ተግባር ላይ ባለው መዋ 
ቅር መሠረት ከሕዝብና ከመንግሥት አደ 
ራ የተቀበሉ ኃላፊነታቸው ታላቅ ነው # 
በርግጥ ለሰፊው ሕዝብ መቆማችንን የምና 
ረጋግጠው በምንከፍለው ከሙሉ ፈቃደኝ 
ነት የመነጨ መስዋዕትነት ነው ። ብዝበ 
ዛን የምናጠፋው የብዝበዛን ምንጮች በመ 
ድፈንና- በማፈራረስ ነው ። ከማይምነት 
የተላቀቀው ወገናችን ተመልሶ ወደዚያው 
እንዳያዘግም ተከታታይ ትምህርቶችን ማግ 
ኘት አለበት ። ለዚሀ ደግሞ የሰፊው ሕዝብ 
በአጠቃላይና የተማሩት ዜጋዎች በተለይ 
ሙሉ ና ያላሰለሰ ጥረት ይጠይቃል። 


ለረዥም ዘመናት ለሰፊው ሕዝብ ሲረ 
ገጥ መኖር አንድ ምክንያት የነበረው ማይ 
ምነት በጥቂት ዙር ዘመቻዎች ብቻ ሊወ 
ገድ እንደማይችልና ዘመቻውም ሰፊውን 
ሕዝብ ነፃ የሚያወጣው መጻፍና ማንበብ 
በማስቻሉ ብቻ አለመሆኑ ይታወቃል ። 
ዋናው ቄም ነገር ሰፊው ሕዝብ ከዘመኑ 
የሳይንስ አስተሳሰብና አሠራር ጋር መለማ 
መዱ ፤ በየጊዜው የሚፈጠረውን የሳይንስ 
ዕውቀት የዕለት ተእለት መመሪያው ለማ 
ድረግ እንዲችል አመቺ ሁኔታ ዎች መፈ 
ጠር አለባቸው ። በየአካባቢው የንባብ ቤቶ 
ች እንደ አሸን መፍላትና መስፋፋት ይኖር 
ባቸዋል ። እስከ አሁን የተቋቋሙት የንባብ 
ቤቶች 4271 የደረሱ ቢሆንም ይህ ዘመቻ 
ውና ሰፊው ሕዝብ ከሚፈልገው የንባብ 
ቤት ፍላጐት አንጸር ሲታይ አነስተኛ ነው። 
የንባብ ቤቶች ለብቻቸው መበርከትም በቂ 
አይሆንም ። የአካባቢ ጋዜጦችና መጽሔ 
ቶች የሚስፋፉበትን ሁኔታ መቀየስ አስፈ 
ላጊ ነው ። 


ወደ ገጽ 36 ኮሯል 


መስከረም 1975 


ጢ 5 35 ይ5ለ8 8 558ታያታ” ፄኳ ጻጻጸጻጻ 8 /- ድ 9... 


ፉን አረጋገጠ ። 
የካቲት ፤ 2>- ጓድ ሊቀ መንበር ስለ ቀይ ኮከብ 


አሳለፈ ። 


4--- የአኢወማ ማዕከላዊ ኮሚቴ መደበኛ 


ስብሰባ ተጀመረ ። 


ዘመቻ የሥራ ክንውንና ዕቅድ መመ 
6-- የአኢወማ ማዕከላዊ ኮሚቴ መደበኛ 


ሪያ ሰጡ ። 
30 - የልዬ ፍርድ ቤት 1ኛ ችሉት መደበኛ 
ሥራውን ጀመረ ። 
3 ሙ የመላው ኢትዮጵያ ሠራተኞችና ገበሬ 
ዜ ዎችን በአዲስ መልክ ለማደራጀት 
ዲፉ አዋጅ ወጣ ። 
፤ ኢሠፓአኮ ስለሠርቶ አደሩ የቁጥጥር 
ኋ ፡፡ ፻፤ ምርጫ መግለጫ አወጣ 

























ሁ ዓላማ መዋሉን መቆጣጠር የመሠረተ 
- ተግ ትምሀርቱን ዘመቻ ከማጠናከር ተለይቶ 
መቻው የሚታይ አይደለም ። ከሕዝብ የሚሰበሰ 
ዛሬ | በው ጥሬ ገንዘብ ሆነ ቁሳቁስ እንዳይባክን 
(አግ ጥብቅ ቁጥጥር ማድረግ የሚያሻ ቢሆንም 
ቆ- ይሀ ደግሞ ከበላይ አካል በሚተላለፍ መመ 
ሪያና ደንብ ብቻ የሚከናወን ሳይሆን የሁ 
ሉንም ዜጋዎች ትብብር ይጠይቃል ። 
“ደ ከገጠሙት ችግሮች አንዱና 


ስብሰባ ተፈጸመ ። 


0 -- የሠራተኛ ማኅበራት ምርጫ በተሳካ 


ሁኔታ ተጠናቀቀ ። 


13 - ጓድ ሊቀ መንበር በዲሞክራቲክ የመን 


ያይረጉትን የሁለት ቀን ጉብኝት ፈፅ 
መጮሁ ተመለሱ ። 
(ይቀጥላል) 


ይዳብር ያግዳሉ ። እስከ አሁን ድረስ ሰባት 
ዙር ዘመቻዎች መካሔዳቸው ሲታወቅ መረ 
ጃዎች የተጠናቀሩ እስከ አምስተኛው ዙር 
ብቻ እንደሆነ ታውቋል ። 


ለማጠቃለል ያሀል እስከ አሁን በተካሄ 
ዱት ዘመቻዎች የተገኙት ድሎች በሚቀጥ 
ሉት ዘጠኝ ዙር ዘመቻዎች የበለጠ ተጠና 
ክረው የመሠረተ ትምሀርቱ ዘመቻ በሶሻ 
ሊስት ኅብረተሰብ ግንባታው ትግል የሚና 
ረው አስትዋፅኦ እንዲያድግ የዜጐች ሁሉ 
ግዴታና ኃላፊነትም ነው ። 


መስከረም 1975 









